ગીતમાધુરી 


મનુ દેસાઈ 


કલાકાર 


કનુ દેસાઈ 


ગુજેરી વિશાળ, મારી વેલડી નાની; 
ઊગે તે! રાચશે ઉર રે. 


' ૫ સેલ એજન્ટ્સ 
આર આર શેઠની કંપની * પ્રિન્સેસ સ્ટ્રોટ ઝુંબાઇ-૨ 


પછેલી “આવ દિ 
7 રે ક્ત ક ૪% * શ 
ય ૧૧૦૦ * ઈ. સ. ૧૯૬ 
રવ્‌ ઇક્ક કતાન ઝ્વાધીત 


10101110101 
16910 


(ક 11) 


પ્રિન્ટરી- ૧૪૫૪ રાયપુર * અમદાવાદ 


મુદ્રક :અચુલાઇ રાવત કુમાર 
અચારવાડ "ભરૂચ 


પ્રકાશકઃ મતુભાઈ લાલભાઈ રદૃસાઈ- 





માતૃચરણે 


સાહિત્ય ને સંગીતના 
સંસ્કારસીકર છાંટી ગૈ! 
ગીતમાધુરી ખાળની 
સુરસદનથી નવ સૃણુશે ? 


ઝક 
ર્‌ 


૦2? 





નિવેદન 


અ પ્રથમ નૂપુરઝંકાર સુણ્યા ત્યારે હું એલિન્સ્ટન કલેજ- 
માં ખી. એ.ના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો! હતો. એ સમયને 
પણુ આજે અઢી વર્ષ થયાં. એ દરમિયાન શ્રી બાદરાયણે મારા કવિતા- 
પ્રયાસમાં પ્રોત્સાહન રેડચું; અને આજે ગએ ગાળામાં રચાએલાં રાસ, 
ગીતો ને નૃત્યગીતોને પુસ્તકર્પે સાદર રૂ કરૂં છું. 
છેલ્લાં ત્રણુચાર વર્ષથી ગુજરાતની જનતામ। નૃત્ય અને સંગીત ગ્રત્યે 
સદ્ભાવ વધતો ગયો છે. આ યુગનું એ એક આશાસ્પદ ચિહ્દ છે. આજ- 
નાં ગીતો કક્ત તાળીઓથી ગવાતાં ગીતો નથી રહ્યાં. આધુનિક રાસ 
એટલે નર્તન, વાદન અને ગાયનનું સુગહિત મંમિશ્રણુ. જૂના લેોકઢાળનાં 
ખીબાંમાંથી ખસી નવલાં સરસંયોજ્નો યોજાતાં જય છે. એને અર્થ 
એમ નથી થતો કે આપણે જૂના લોકઢાળ અને એની મધુરતા ભૂલી 
જવી નેઇએ. નાનપણથી મને સંગીત પ્રિય છે અને એ સંગીતપ્રિયતા 
મારી ગીતરચનામાં મને બહુ અનુકૂળ થઇ પડી છે. થેડું શાસ્રીય 
સંગીત શીખવા પામ્યા છું, એમાંથી પણુ સરળ અને પ્રવાહી લય ચે।જતાં 
સૂરસંયોજને! યોજવા પ્રેરાયા છું. જેકે આ તે! મારો એક પ્રયોગ છે. 
પરંતુ આ પ્રકારના નવા ઢાળ જનતામાં પ્રચલિત કરવામાં અનેક 
સુશ્કેલીઓ રહેલી છે--સિવાય કે રેડીઓ અગર રેકર્ડ દ્દારા એ થઇ શકે; 
છતાં રાસરસિયણુ ગુજરાતણુને મળેલું અ વારસાધત વધુ ને વધુ મ્હારે 
અને એ કલ્લેલિનીઓ ગુર્જરીની કુંજે મધુમધુરૂં ટહ્કે એ ભાવનાથી 
રસિક જનતા સમક્ષ “ગીતમાધુરી' રજૂ કરવાને! મારે! નર પ્રયાસ છે. 


પ 


ડિ 


આ સંમ્રજમાં પ્રકૃતિ ને છવનવાં ગીતે ગાયાં છે, પ્રકૃતિને પાતેયાને 
અખૂટ શાંદર્ય ભયું છે, જેટલું અંજલિમાં ઝીલાય તેટલું ઝીલ્યું છે, અતે 
પ્રકુતિ ને જીવત પણુ ઝેક જ છે તે! 

'ગીતમાધુરી'નાં ઘણાંખરાં કાવ્યો શારદા, મણસુંદરી, ઓખેધ વગેરે 
માસિકોમાં અવારનવાર પ્રગટ થઈ ગયાં છે એ બદલ એ માચિકોના 
તંત્ર એનો હું અહીં આભાર માતી લઉં છું. 

વીસ દિવસ જેટલા ટૂંકા ગાળામાં ભારે જહેમત ઉઠાવી આ પુસ્તકને 
કલા(મક બનાવવામાં કલાકાર શ્રી કનુ દેસાઈ અને શ્રી બચુભાઈ રાવતે 
દર્શાવેલી સહાનુભૃતિ માટે તેમનો રું અર્ત ત્છણી છું. 

અને શ પુસ્તકની પ્રસ્‍તાવના લખી કાત્યઝરુતે વહેતું મકવા 
માટે સાક્ષર શ્રી રમ'ચુલાલ વ. દેસાઇના તો છું કયા શખ્દોમાં આભાર 
પ્રદશિત ફર? 


ભશ્ચચ ૨1-૮-૩૯ મનુ દેસાઇ 








મસ્તાવના 


ખ્‌ હાથે ખૂબ લખાતી પ્રસ્‍તાવનાએની સંખ્યામાં આ પ્રસ્તા- 
વનાને હું વધારે કરૂં છું. પ્રસ્‍તાવનાએ। મારી કે પ્રસ્‍તકની 
કીમતમાં કાંઇ વધારે! કરૅ છે કે કેમ તે હું જનણુતો નથી. પણુ પ્રસ્‍તાવના 
લખવામાં મને એક લાભ થાય છે. અભ્યાસ માટે જરાય ન મળતા 
સમયને ફૂરજઓઆત મેળવી લઈ સાહિત્યાકાંક્ષી વર્ગતું માનસ એળખી છું 
ચાલતા પ્રવાહને પીછાણુવાની આછી તક એ ઠ્વારા લઈ શકું છું. 

યુવષ્રામાં સાહિત્ય પ્રત્યે અમુક પ્રકારનો સદૂભાવ વધતો જાય છે 
અને ઘણું સાહિત્ય લખાયે જ્ય છે. એ સઘળું સાહિત્ય ન જ ડહેવાય. 
પરતુ લખવાની લાલસા એ ખીજ લાંલસાએ કરતાં એછી દૂષિત ગણાય; 
અને પ્રજાનો યુવાનવર્ગ ઘણું લખશે અને ઘૂટશે તો તેમાંથી ચિરંજીવી 
સાહિત્ય પણુ જરૂર વિકસી આવશે. 

રાસલેખન એ આકર્ષક, સહેલો, ઊમિને અનુકૂળ પડે એવે! અને 
ઝદ કરતાં એષછી મહેનત માગતો કવિતાપ્રકાર્‌ છે. એટલે સામાન્યતઃ 
ઊગતું કવિત્વ રાસલેખન તરક સહજ ખેંચાય છે. 

“'ગીતમાધુરી'ના લેખક મનુભાઇ દેસાઈ પણુ ઊગતા કવિ છે અને 
સાહજિક રીતે તેએ રાસપ્રયોગમાં ઊતરી પડે છે. કવિવર ન્હાનાલાલને 
આંરે એવા રાસ તો કોઇ લખી શક્યું નથી--ત્નેકે વ્યક્તગત રાસ ઘણા 
સારાસારા છે જ--;પર'તુ ન્હાનાલાલે ઊભી કરેલી એ રાસ જાળ (કે મોહ- 
જાળ!) ગુર કવિત્વને ધણી જ ધાવી ગઇ છે, એટલે તેની ગૂથણી %ૂચાયા 


છ 


જ કરે છેં, એ આપપષ્યી કાગ્યમાનસનું એક નિદ્દ--5310]21011 છે. 
એને. અતિરેક થાય છે એ પપ્યુ હં સ્વીકાર છું, છતાં થંરકારી ગુજરાતને 
ગંસ્કાર્સ્ફે'ટન માટે મળેલું એ વાઇન સઈ કોઇ ઉપથેગમાં લે જ એ 


સ્વાભાવિક છે એમ પશુ હું માનું છું. 


શક 


ક 


શ્રી મતુભાઇ દેસાઇ એક એવા માનસસ્થાને ઊભા છે કે ન્યાંથી 
તેએોને એક પાસ ચરસૌન્દર્ય તોતરે છે, ખીછ પાસ ટલ્પનામાધુર્ય બેંચે 
છે, ત્રીજ પાસ હળવું હળવું કવિત્વ તેમને પથાર! કરે છે. કવિતી કલ્પનાને 
ઉપા, વરશત, વિરાટ, ફૂલ, મોરલા, કોયલ, વર્ષા, પૃણિમા, રાતરાણી, 
ફ્રામ, નવદીપ સ્વાભાવિક રીતે જ જડે છે. યુવાન કવિની તજરે પૂજરણુ, ” 
માલણ, દેવદાસી, પનિહારી અને વનબાળા પડે એ પણુ યુક્ત જ કહેવાય. 
કદીકદી આશા, નિરાશા, સુક્તિ અતે વીરપૂજત જેવા ભાવ પણુ તેમને 
સ્પર્શી જય છે. એટલે કવિને જેધતી ખાલ્મ સામત્રી તો તેમના લક્ષમાં 
આવી ચૂષ્ઠી છે. 


તેમની ચંગીતપ્રિયતા તેમની પાસે વિવિધ પ્રકારનાં સૂર અને રાગ- 
્સંચાજ્ને કરાવે છે એ તેમની વિશિષ્તા છે. ચૂરથી હાલી ઊંઠતું હદય 
તેમના રાસમાં વિવિધ મિશ્રણે,, વિવિધ પલટાએ અને વિવિધ પ્રકારની 
ઝમક ઉગેર્‌ે છે. આપણા રાસનું મૂળ સ્વરૂપ પણુ એ જઃ કિન શાસ્ત્રીય 
સંગીતને ઉમળકાની તરંગી અને વૃત્યપ્રેરક સરળતામાં લાવી મૂકવું. કવિવર 
ટાગોર કે કવિવર ન્હાતાલાલની મહત્તા જેટલી તેમતી કાવ્યશક્તિમાં 
રહેલી છે તેટલી જ તેમની વિવિધતાભરી સૂરાવલિમાં પણુ રહેલી છે. 
ર્સગીત સાથે દુશ્મનાવટ રાખતું કવિત્વ કોઇ મહત્તની ભૂલ કરે છે એમ 
મને લાગ્યા કરે છે; અતે જેકે ચિતન અને છંદબંધારણુતું પૂરે મહત્ત્વ 
હું સ્વીકાર્ટ છું, છતાં સંગીત તરક્ની વર્તમાન કાવ્યતી વિરકિત પ્રત્યે 
દું જરા ભયની નજરથી નેઉં છું. સંગીત કાવ્યતત્તતે ઉપયેગી 
થ% પડતું હોય છતાં તેતે તિરસ્કારવું અને સંગીતમાં હોવાથી જ 
કાવ્ય કાવ્ય મટી જય છે એમ માનવું એ, કવિતાનું સ્વરૂપ તેનો 
ઇતિહાસ અને તેના સામાજિક ખળને કે!ઇ સ્થળે ન સમજવા બરોળર 
બની ન્નચ્‌ છે. 


ભાઈ મતુભાધ્ને તેમના રાસ રજૂ કરતાં સાંભળવા એ એક પ્રકારને 
આનંદપ્રદ અતુભવ છે. તેઓ હદ યસ્પર્શી લય-આલેખન તેમના રાસમાં 
કરી શકે છે. મી 

પરતુ તેમતી આ શક્તિને પરો લાભ તેમણે સાહિત્યને આપવો 
હોય તો તેમણે એન્લું સમજવું “પડશે કેં હછ તેમતી શખ્દશક્તિમાં 
કચાશ છે. જેમ ગંગીતરનુત્વ કવિતાને દઢભાજક કે લધુતમ નેવું 
કઠોર ગણિતસ્વરૂપ આપી તેના કવિત્વને હણી લે છે, તેમ સંગીતમાધુર્યના 
પ્રવાહને જ વળગી રહેવામાં, સંગીતને જ કવિતા માનવામાં, અર્સંબદ્ધ શખ્દ- 
રચતા હળવું વાકયાલેખન અને પાતળી કલ્પનાનાં ધુમ્મસ કવિત્વને હણી 
નાખે છે. કવિતા એ શખ્દકલા છે એ કદી ભૂલવું ન જેઇએ. એમાં 
મુન્દનશી સ્વચ્છતા જેપએ. ભાઈ મતુભાઇ એ શખ્દ્સામર્ય્યતે વધારે પારખે 
અતે રાસરચનામાં ઢંકાઈ જતું થડકતું વાક્યવિધાન વધારે સ્થિર, ઘુંટાએલું 
અને રણુકારભર્યું બનાવે તો તેમની સૂરસમજ તેમને એક સારા કવિ 
તરીકે ખીલવશે એમાં મને શક નથી. 

તેમનામાં ઉત્સાહ છે, રસ છે, રસિકતા છે, અભિનયની દદ્ષિ છે 
સૃરર્સયોજનતી શક્તિ છે. કવિતાને ધટતી રચના તરક તેએ વધારે 
જગ્રત રહે, છંદ-વ્યાયામમાં પોતાની વાણીને જરા વાળે, અને--હું 
જરા કય્વે। બનું £--કવિત્વ તપ આદરેતો તેમનું ભાવિ જરૂર ઉજન્વલ છે. 

હું તેમના પ્રયાસને ર્સપૂર્ણુ સફળતા ઇચ્છું છું. જે કાંઇ કહ્યું છે તે 
તેમનામાં રહેલી શક્તિનો વિચાર કરીને જ કહ્યું છે. તેમનામાં શક્તિ 
છે, તે પૂરી ખીલી નીકળે, અને તેમતી દ્વારા સાહિત્યની સેવા થાય એ 
જ ્દ્દેશથી આ પ્રસ્‍તાવના લખી છે, અને પ્રસ્તાવનામાં તેમની પરીક્ષા 
પણુ લીધી છે. 

કૂરીથી હું તેમને યશસ્વી ભવિષ્ય પ્ચ્છું છું. 


વડોદરા ૨૯-૭-૩૯ રસણલાલ વ. દેસાઇ 


આ લેખડનાં પોતાનાં ગએલા અપ સેત્રહમાં- 
તાં તીયે જણુપ્વેલાં તેમજ બીત ગીતેપ ડૂંક 
સસયમાં'“યંગ ઇડિયા'રેકૉડ્ઝમાં ભહાર ડરો. 
વસંત, પૂજરિણિી, નાવિકનું ગીત, મોરલા, ચન્દ્રને, 
રૂસણું, દીપાવલિ, નવદીપ, રૂંગપંચમી, દૂધડાં, 
વસંતોત્સવ, હંસલા ઊડજે, ઉપાકમારી, ફૂલવાળી, 
માલણી, વર્ષા ને વાદળી, દાગવૃત્ય 
છી 
ઇચ્છુટ્ટરાએ નીચેને સરતાશે લખવું 
“યંગ ઇંડિયા” રેકોર્ડઝ 
નૅશનલ ગ્રામોફોન કંપની, મેંડોઝ રટ્રીટ, યુંબાઇ 


ઉષાને આંગણે 
વિરાટના રાસ 
રી રંગપચમી 
નવલી વસંત 
'પૂન્નરિણી 
મોરલા 
ફૂલવીણુન 
વસત ' 
વર્ષા 
માલણુ 
કોચંલડી 
સૂની મટ્ટલી 
પાંદડી 
મેહુલો 
સમહિચારી 
ફાગનૃત્ય 
નિમંત્રણ 
ખડડેની 
તનમનીશં 
ઉષા ને સંધ્યા 
વેભીગૂ્‌'થન 
ચદ 
નંવદીપ્‌ 
નિશા 
દીપાવલ્િ 
ફંલવાળી 


વે8૯-૧૪૦ 


અનુક્રમણિકા 


૬૩ 
1૬૪ 
૨પ 
૧૬ 
૬૭ 
૧૮ 
૧૬૯ 
૨૦ 


શરત્‌ પૃણિમા 
રાસવધૂરી 
સુક્તિનાં ગાન 
દૂધડાં 
રાતરાણી 
રૂસણું 

રાસ 

માલણી 
દેવદાસી 
પનિહારી 
મુરલી 
વસંતોત્સવ 
વીશરૃપૂજન 
સ્વાગત 

વર્ષા તે વાદળી 
વતખાળા 
દીઠી વસંત 
ચૅદ્રને 
વનવસંતની વાડીએ 
કાન્તિરાસ 
નાવિકતું ગીત 
આદરી ગુજરાતણુ 


ઉષાકુમારી 
ફૂલડાંનાં આમંત્રણુ 
હંસલા ઊડજે-- 
લહરી 


૪૨ 
૪૨ 
૪૩ 
૪૪ 
૪૫ 
૪૬ 
૪૭ 
૪૮ 
૪૯ 


પદ 
પ૨ 
પ૩ 
પ૪ 


પષ 


પદ્‌ 
૫૮ 
પ૯ 
૬૦ 
૬? 


૬૪ 
૬૫ 
૬૬ 
૬૭ 


ઉષાને આંગણે 
"સાઢન- 
શાં એ ઉષાનાં અનેશાં તેજ ! પ્રભાતને પ્રકાશથી પ્રસારતી, 
નીલવસ્ત્રોમાં નિજને શૈભાવતી, 
વ અરુણુઆગમની આગાહી અર્પતી, 
શાં તુજઉરે ઊડેછે ઉલ્લાસ |! પ્રભાતને પ્રકાશથી પ્રસારતી. 


વ્યોમે વિવિધરંગ ફૂલડાં વેરતી, 
રંગબેરંગી છાંટણાં છાંટતી, 
એ કાંઇનિદૌષપ્રતિમાનણોય?પ્રભાતનેપ્રકાશથીપ્રસારતી. 


તેજરેખાનાં મૂર્ત સ્વરૂપ અર્પવા, 
સુરલોકક્લા અવનીમસાં સજવા, 
પૃરતીપાંદડિયેપ્રેમળ પ્રકાશ! પ્રભાતને પ્રકાશથી પ્રસારતી. 


શીળી સૂર્યજ્યોતના પ્રાચીઠાઠે શા? 
તવ જ્યોતિકણે। જ્યોતમાં વિલાય કાં? 
શું એ સ્વસ કે સત્યનાં ખિખ? પ્રભાતને પ્રકાશથી પ્રસારતી. 


7” 


ળા! 


ગે વિ 


૧૩ 





વિરાટના રાસ 
“ગારા 
આલને આંગણીએ, શ્વેત તોરણીએ, 
ઊગી શી ઊગસણે ચંદા સોહામણી! 


ઉછળે નદીનાં નીર ઊમિથી વધાવવા? 

વ્યોમમાં વહેવાદળી અમૃત વર્ષાવવા ? 
અએગમાં ઉમંગભરી પ્રેરણાને પાવા? - 
અમૃતકટોરી ધરતી હો ચંદિરા?.. 


રૂપલા ઘડુલી લઇ જાતી આભગરૈ, , 
તારકકન્યા સંગે રમતી કિરણુધ્રારે, 

શશ્ઞિયર છાનોમાનો આવે શવારે," 

કિરણે! વેરાચે, ઝીલ્યાં ના ઝીલાચે !, , 


અર્પતી કુસુદમાળા ડુસુદીનાથ ઉરે, 
સંગીતરસરેલે ઘૂમતી રાસપૂરે, 
ચંદ્ર ચંદ્રિકા, તારલાના સૂરે 
વિરાટના રાસે, વિશ્વ જાં ઉલ્લાસે! , ., 


રગપંચમી 
* માઢે* 
રંગે રમા ૨ રંગે રમો, 
આવી રંગપંચમી રંગે રસે! રે! 


ઝેસર કસુંખલ રંગીત રંગાઇને 
માનવ હુલાસે હોરી રમો, 
આવી રંગપંશ્વમી રંગે રમો રે! 


ઝૂકે આચ્રમંજરી આંબલિયાડાળે, 
કોકિલટફુકારે કુજે ભમે, 

આવી રંગપંચમી રંગે રમે રે! 
નીલાંપીળાં ફૂલડાં પ્રેમે પ્રકુલ્લતાં, 
રંગરંગ પતંગ પુખ્પે ઝુમ, 

આવી રંગપંચમી રંગે રમો ર૨! 
જડ ને ચેતનના ભાવો ભૂલવીને 
અવનિમાં રસમય રંગે રસે, 

આવી રંગપંચમી રંગે રમો ૨! 
રંગે રમો! રે રંગે રમો 

આવી રંગપંચમી રંગે રમો રે! 


નવલી વચંત 


- બાહા? * 
સ'મીરી! આજ નવલી વર્ગતનાં ગાઈઝે ગુણુગાન, 
નૂતન રસરશેલે ભૃલીને સાનભાન. 


કુંબી કુંપળ કૂટે વિટપાની ડાળે, 
પાન ખરતાં પીળાં ધરણીને ઢાળે, . 
શીતળ સમીરલહરી હૈ વાય! 

રસીલી | આજ નવલી વસંતના ગાઇએ ગુણગાન, 


કૃલ્યાં ફૂલો ગુલાબી હસતાં સેહાચે, 
સ્તેહસુગંધે માર્‌ મનડું સ્હેકાચે, 
સ્વસતંદ્રા ગંભીર સેવાય! 
સુહાગી| આજ નવલી વસંતના ગાઇએ ગુણુગાન, 


ફળ ફૂલ ને પેખી પાન પૂણુ આનંદે, 
રસછોળો ઊડે રસમય જનવૃ'ટે, 
અજબ ચેતનચિનગી રૈડાય! 
મધુરી! આજ નવલી વસંતના ગાઈએ ગુણુગાન. 





પનરિણી 
દૂ 

- ખહાર્‌ * ી 
નવલપંથે પરવરતી પૂજારિણી મંદિરીએ. 
કોડ અણુમાણ્યા પૂરવા જાતી હો મંદિરીએ. 


વેર સ્નેહલ સુમન વાટે 
સને હુઘા ટે! 
નવલપંથે પરવરતી પૂનારિણી મંદિરીએ. 


અક્ષત કુંકુમ ફૂલમાળા 

લઈ રસાળા 
નવલપંથ્રે પરવરતી પૂજારિણી મંદિરીએ. 
વદનમલકે,એતરઝબકે,આશચમકે,ન્તેનઝમકે. 
રણુક રણુક દૃણુક રણુકે નેપૂરમાળા . . . 
નવલપંથે પરવરતી પૂનારિણી મંદિરીએ. 


દેવીને પાચ પડી, પ્રતિમાને ઉરે જડી 
નવલપથે પરવરતી પૂજારિણી મંદિરીએ. 





મોરલા 
ી ' તિંધકકામ[દ * 
મીઠા મીઠા મેોશ્લા હો! ટ 
ટહુકે મધુ, ગીતે રે ગુંજે મધુ, 
વર્ષાની હૅલીશે છૉંસે રમે? 
મીઠા મીઠા મોરલા હો! ટહુકે મધુ, 


# 


આભલાં આકાશમાં ખેલ ખેલે કરે ગેલ; 
હાં તેને સાદે, વિરાટસૂરે સાટે? 
નૂપુરરવનારે? 

ટેલડી ચંગાથે તૃત્યે તમે! 

મીઠા મીઠા મોરલા હે! ટહુકે મધુ. 


આવ્યો આષાઢ આજ, સુરીલા હૈ કંઠે કાજ; 
હો વર્ષા વરસે, ભીંજવતી વર્ષા વરસે, 
ખેડૂત ઉર હશે! 

સેઘનો હત તું ભમતો ભોગે? 

મીઠા મીઠા મોરલા હો! ટહુકે મકુ. 


ન અ 7 
નિ 7 ર જ 


4/7 






ફલવીણુન 
ધ્‌ 
" સાઢ- 
હાંરે વિશ્ચવવાડી 'ખીલી ! કોઈ આવેને વીણુવા એ ફેલ, 
હાંરે કોઈ આવેને વીણુવા એ ફૂલ. 


સ્તેહના ચિંચનધારે ફૂલી ફૂલવેલડી, 

જૂઈ ગુલાખ ગરવાં જામી શી બેલડી ! 
કહા કેમ ગમતાં ન તમને ખકુલ? 
હાંરે કોઇ આવેને વીણુવા એ કુલ. 


પુષ્પપરિમલ મધુરી મહેકતી, 
માનવી માનવના હેચે લહેકતી, 
મીઠી મીઠી મંજરીની દઈએ રે ઝૂલ? 
હાંરે કોઈ આવોને વીણુવા એ ફૂલ. 


સ્હેકભરી લહરી ફૂલડાં હુલાવતી, 
સંધ્યા સુનેરી દોરે પારણે ઝૂલાવતી, 
એવાં એ ફૂલડાં ન વીણશે પ્રકુલ્લ? 
હાંરે કોઈ આવોને વીણુવા એ ફૂલ. 
હાંરે વિશ્વવાડી ખીલી ! કોઈ આવેને વીણુવા એ ફૂલ. 





વસંત 
*ગારા* 
મ્હેકે આંખલિચે મંજરીની ગઝલ! 
આવી વચંત વધાશણી! 


ટૂક કૂજે કોયલડી ડોલન્તી ડાળીએ, 
સૂરીલા સૂરે વસંતને વધાવતી, 
અતરનિકુજે પ્રાણ શું પૃરતી? 
આવે વચત તે પ્રગટે પ્રકાશ? 
આવી વસંત વધામણી! 


ઉઘડે છે કલિકાઓ ફૂ'ળાં કુસુમની, 
આત્માના ભૃલતા ભાન ભ્રમર ત્યાં; 
સુરભિ ઘેરી ઘેરી જુમન વર્ષાવતાં; 
ખીલ્ષે કમળદલે ઉષાના રંગ! 
આવી વસંત વધાસણી! 


આંખલિચે મંજરીની ઝૂલ! 
આવી વસંત વધામણી! 





વર્ષા 
*ખિહાગ*_ 
ગગન ગરજે દિગન્ત 
ગગન ગરજે દિગન્ત 
ન્હાલાં આગમ સૈઘરાજનાં | 
મીઠા ટહુકે સચ્ૂર 
મીઠા ટહુકે મયૂર 
બ્હાલાં આગમ સેઘરાજનાં ! 
ડાળે ડોલન્તી એ ચાતફીના પૂણુ પ્રાણુ 


ગુંજતા હો ગીતના સૂર! 
વ્હાલાં આગમ સેઘરાજનાં ! 


મુજે છલકે કોથલડીના દિવ્ય સૂર! 


દૈલતાં આનેદનાં શાં પૂર! 
બ્હાલાં આગમ સેઘરાજનાં ! 


ખળતાં ખબચાવતાં વર્ષાનાં વારિખુન્દ 
ઊગે ઉત્સવ માનવ ઉર! 
બ્હાલાં આગમ મેઘરાજનાં ! 


આનંદે પૈખી પાન, જન દીસે એકતાન 
વર્ષાનાં ઝમકે નૂપુર! 
વ્હાલાં આગમ સેઘરાજનાં ! 





માલણુ 
ક્યાં રે હં તો ભૂલી? 
કોચલના કં ગાને 
પ્રદુલ મંદ તાને 
મધુર ગીતગ્રાને 
હો વનવન કૃલથેલી, 


શ્ર 


કયાં ક્યાં કુલ ખીલે? 
હો જગકૃલબાગે 
પ્રેમળ ફે। પરાગે 
રસિયાંના રાગે 
હો વનવન કૃલઘેલી. 


વર્ચત વતે દીઠી: 


હો શીત વાયુ વહે છે 
ને મીઠી મહેક મ્હેકે 
મધુપ મછુ લૃટે 
ી હો વનવન કેલઘેલી. 
ક પકડ ૧૯૦7 જ 1 
અ કુજે પુષ્પ પ્રગટાંઃ 


રાલરિષો ડોલે 
ને ચંપો મસ્ત ઝૂલે 
ચમેલી રસ ઝીલે 
હુ। વનવન ટૂલઘેલી. 





માલણુ ડું તે ભૂલી 
કે જાઈજૂઈ વીણું ? 
શુલાબ ઘેરા ચૂ'ટું? 
કંમળથી ર્‌ીઝાઉં ? 
હો વનવન ફેલઘેલી, 
માલણુ પ્રેમકુંજે 
કાલકા ઉરે ઊગે 
કે પ્રેમપુર જાગે 
અતર વીણા વાગે 
હો વનવન ફેલઘેલ્રી. 


#-. 


૨૩ સ 
જસ ની ્ 
ક ઈ: સા 
કકક 
રરર ક્ક્ક્ક્ક્નક્કક 


કોયલહી 
' ભીપષલ્રાસ * 


ઝૂલ રે ઝૂલ, ફોયલડી! કુંજે ઝલ રે ઝૂલ! 


ગ્હારેભરી મંજરી ને કુલે ફૂલી વલ્લરી, 
રે ક જ મજ 
સોહે વસંતફેરા સ્નેહના સોહાગ! 
પુખ્પે પરાગ! 
કોયલડી, કુજે ગુલ રે ગુલ! 
નન જ ન 
ગૂલ રે ઝુલ, કોયલડી! કુજે ગૃલ રે ગૂલ! 


બ 


વૃદ્લે કૂટયાં પલ્લવો! ને ડાળે ડોલે પખીઓ, 
ટહુકે ઉમૅગભર્યા મીઠડા મયૂર! 
ખાજે નૂપુર! 
ખાજે નૂપુર! 

ફોચલડી! કેજે ઝૂલ ૨ ઝલ! 

ઝૂલ રે ઝૂલ, ફોચલડી! કુંજે ઝૂલ રે ઝૂલ! 


ગીતો મ્ૃદ્ટુ ગુંજતી ને કુજે કુજે કૂજતી 
વિશ્વે રેલન્તી રસચેતનાના સૂર! 
ક્યાં ૨ સુદર? 
કયાં૨ે સુદર 

ફોયલડી! કુજે ઝૂલ રે ઝૃલ! 

ઝુલ રે ઝૂલ, કોયલડી! કુંજે ઝૂલ રે ઝીલ! 





૨પ 


સૂની. મહૂલી 
“સારંગન 
સૂની મહુલી સૂનાં ખારણાં રૈ રાજ! 
સૂના સુજ ઉરતા ઓથારઃ 
મનર્મદિરે રે રાજ ! 
સૂના અભિલાષ કૈ' જાગતા રે રાજ ! 


સૂની સરિતા સૂની નાવડી રે રાજ! 

સૂના સરન્ત નદીનીરઃ 
સિંધુસલિલે રૈ રાજ ! 

સૂના તરંગ નિરાશ ડૂબતા રે રાજ! 


ઉન્હ્ા ઉન્ડા વહે છે વાયરા રૈ રાજ ! 
ઉરે ઊડે ઉન્હ્ા નિશ્ચાસઃ 
ઉરકુજમાં 
સૂની ખની છે કૂલવાટિકા 
કાળી કાળી ત્યાં દીઠી વાદળી 
આવ્યા આષાઢી સેઘરાજઃ 


આશ પૂરવાને રાજ ! 
સહારા રસરાજ ડ્યારે આવશે ર રાજ ? 


રાજ ! 
રાજ ! 


7₹/ ,૬/ 


ન્ય 


રાજ ! 


પા 


નુ 
નું 
દુૂનન 
જન 








પાંદડી 
* ઊમપલાસ * 
હરિયાળી હરિયાળી હેરી ઘેરી પદશ્મપાંદડી 
પ્રગટી હો પ્રૅસસરવરીઓ . . . 


ર્વિરશ્ષ્મિ ઉગમણેૅં ઊગતાં 

નમ. બ 

પોયણે પ્રકુલ્રિત પ્રકાશતાં 
હેરી ઘેરી પદ્મપાંદડી . . . 


દેવકિરણે આંજે કો આંખડી? 

વિકસે હૈયું, વિકસે પ્રેમપાંદડી ? 
હેરી ઘેરી પદ્મપાંદડી . . . 

આંસુડે હો અર્ષું ઉરઅંજલિ 


દૈવ રીઝી, રીઝવશો હંસલી 
હેરી વેરી પદ્મપાંદડી . . . 


હુશિયાળી હરિયાળી, હેરી ઘેરી પદ્મપાંદડી 
પ્રગટી હે પ્રેમસરવરીએ . . . 


મેહુલો 


*સારેગ* 
મેહુલા રે ! આભ ઘેરાં ગજાવજે. 
ઘેરાં ગજાવજે, 
ચંડ સૂર વિશ્વે વેરજે; 
મેહુલા રે ! આભ ઘેરાં ગજવજે. 


નીલ નભે મલક મલક વિઘ્યુલ્ટસ્‍તા ઝૂલતી, 
મેઘની હો મધુરમધુર વાતડી વધાવતી, 
દિલડાંમાં નવલનવલ આશાબિદુ અર્પતી. 


વીજસંગે ડોલતે 

હો આભઝોલે ગૂલજે ! 
સીઠડાં અમૃતનાં 

દિવ્ય દાન દઇ જજે ! 
મેહુલા રે | આભ ઘેરાં ગજાવજે. 








મહિયારી 
“દર્ગાન 
ગોરસ ઢળતાં શેોકુળવાટે, 
હૈ મહિયારી? 


ઘમ્મર ઘસ્મર મહીડાં ઘ્રમરે, 


નિર્મળ નીતરાં માખણુ નીતરે, 
વેણુ સૂણી ગી ગોરસ વિસરે 
ગોાકુળવાટે . . . 


શ્યામ રીસાચે! નેસડે ના'વે, 
વ્રજમાં ન્તઉં ત્યારે છાને! આવે, 
માખણુ ચોરી ધૂમ મચાવે 

ગાકુળવાટે ... 


ટ્ધ-દધિની ધારા ઢોળે, 

લીંષ્યું ગૂંપ્યું મારૂં આંગણુ બેળે, 

તો ચે સખિ! હરિ હેયું હિલોળે 
ગોકુળવાટે . . . 


૨૯ 


ફાગનૃત્ય 

* ભૂપાલી * 
હાંરે ફાગ ખેલો પ્રકુલ્લૂઃ ખેલનારા ! 
નવીન કાગ ખેલે પ્રકુલ્લ ખેલતારા ! 
જાગતી વસંત વને સુષ્પે પ્રાણુ પૂર્યા, 
ઝીણીઝીણીવાયુલ્હેરેહોરીસ્પ્શસ્કૂર્યા . .. હાંરે૦ 
થનગન થન ફૂટતા ઘેરૈયા ઘૃ્ીએ, 
ઉત્સવઉલ્લાસે ગુલાલ ઉડાડીએ . . . હૉરે૦ 
વેણુ દૂર વાચે; મ્ટદંગ મજુ ખાજે, 
નવલા સરેદ રેડી પખીએઓ નવાજે . . . હાંરે૦ 


રાસનીરસમૂતિએ મસ્તખની આવે, 
આનંદે વૃ ખેલો, લાલ રંગ લાવે! . . . હાંરૈ૦ 
વૃદ્ધ, યુવા, યુવતી જીવનમાં ઝીુસીએ 
રસિયાં ! વિરાટ સૂરે વિશ્વરાસ રેલીએ . . . હાંરે૦ 





નિમંત્રણ 
રીધે હો ટરીપઇ રીવડી 
ઝગમગ ઝળકે રસમાંડવડી 
સખિ! રાસે રમવા આવજે, 


જુલે કસુંબલ ઝુંદડી 
ઝમઝમઝમ ઝમડકે ઝાંઝરી 
સખિ! રાસે રમવા આવજે. 


નમતી નવપધૂવવેલડી 
સૃડુ લચકે મમ તતુવેલડી 
સખિ! રાસે રમવા ભાવશે. 


સરખી સાણછહેલી ખેલડી 
થનથનથન નાચે ઢટેલડી? 
સખિ! રાસે રમવા આવને. 


રાસઘેલાં ત્રણુત્રણુ તાળી દઈ 
ઝળહળ રસજ્યોતે જાગીએ 
સગ્ખિ ! રાસે રમવા આવશે, 





ખડેની 
-સાઢ* 
"હેની બોલે રે, હો ખ્હેની બોલે, 
સીઠા મીઠા બે।લ સ્હારી ખ્હેની બેલે. 


ખ્હેનીના ખેલ લાગે ખુલખુલના ટહુકા, 
ઝૃહુકુજે એનાં ગીતડાં ગુંજે; 
સીઠા સીઠા બોલ મારી ખ્હેની બોલે. 


ખ્ડેનીના હાસે માર્‌ હેયું ખુ હસે, 
પુરણુ આનેદે ઉર હેલે ચહે; 
સીઠા મીઠા બે।લ મારી ખ્હેની બોલે. 


9હૈની રડે ને આંખ આંસુડાં ૨ ગરે, 
સ્નેહલ સિંધુનાં બિદુડાં ઝરે; 
મીઠા મીઠા બોલ મારી ખ્હેની બોલે. 


ખ્હેનની પ્રતિમાનાં પૂજન રે પૂજતાં 
આતમમંદિરીએ દિલડાં ડુલે; 
મીઠા મીઠા બોલ મારી બ્હેની બોલે. 





પે 
#નનન્ 


નદ 


તનમનીઆં 


આજો શઊગ્માં 
પ્રભાતની પાંખો 
સૂરજની સાખે 
ઊજળી રે આંખે 
હા કુંજકુંજ તનમનીથાં, 


ખૂબ "ખીલ્યાં 
જુલાખી ગુલાલે 
ભૃસિને ભાલે 
જે એઇના પ્રવાલે? 
હો કુજકુજ તનમનીઆં. 


«5 


અવનિકુજ ઊતવર્યા 





આકાશના કૈં તારા 
ધરતીપે ઘૂમનારા 
રમનારા 
હો કુંજકુજ તનસનીઆં. 


નરઃ 


નઈ 


ક્‌ા 


જાઇ આવી 

સડ ડડ તે? 

કૅ પ્રેરણાના પાને! 

સુવાસ ઝીલવાને 

જે ગીત ગૂંથવાને ? 

હે કુંજકુંજ તનમનીઆ. 


સ્રડુલ 


બ જ 
ત્છ 


અજબ 


અએગુલિએ 
અમને એણે ઝીલ્યાં 
હેથેલીમાં રે ઝૂલ્યાં 
કે ભાન સૌ ભૂલ્યાં ! 
હા કુજકુજ તનમનીઆં. 


અસે જનગ્યાં 
૨ રોષની ઝાળે 
હૈયાની વરાળે 
કે કેસરી કરાળે 
હો કુજકુંજ તનમનીશ્યાં. 


રંગે ઊડયાં 
કુસુમ ડરમાયાં 
પીળાં પલટાયાં 
શુંપ્રાણુતેજઊડ્યાં? 
હો કુંજકુંજ તનમનીઓઆં. 





ઉષા ને સંધ્યા 
*સારૈગ્‌* 
ઉષા ને સંધ્યા બે “હેનડી ક્મેહાળ ! 


ઉષા ઊળે ને તારલા શરમાય 

સંથ્યા ગુલાલે તાશિકા સુહાય 

આભને આંગણે રે ખ્હૈન! 
ઉપા ઓવારતી ઓએવારણાંની પધાર! 


એકના ઉજાસે જગ જાગતું 

ખીજીની છાંચે શાંતિ સેવતું 

પશ્ચિમ ગોખમાં રે ખ્ડેન! 
સંધ્યા દીપાવે આભ દીવડાની માળ! 


ઉષાના રંગમાં યૌવન ઠંમકાર 

સથ્યાના ગીતે ગંભીર ઝમકાર 

ખેઉની ખેલડી શે ખ્ડહેન! 
નિર્મળ પીયૂષ પાન પૃરતી પ્રેમાળ ! 


આભની અટારીએ ઝેંલતી રસાળ! 
ઉષા ને ચંધ્યા બે ખ્હેનડી સ્તેડાળ ! 





વેણીગૂંથન 

* બાગેશ્રી-ખમહાર્‌ * 

વેણી ગૃંથાને વસેતદેવ ! 
પ્રકૃતિ વેરે પુષ્પ ખોખલે. 

પમરે કળીસ્એે પરાગ દેવ ! 
ફૂલડાં રમંત માતખોળલે. 


સચ્ચા સખી એબોડલે ખીજચૅદિરા ઝૂલે, 
મુસુમદલ વ્યોમકુંજે ડોલે રે! 

પ્રકુતિ વેરે સુષ્પ ખોખલે. 
મોગરાની કળી વીણી, ગુલાબે ગંશું વેણી, 
સુતરની તાંત કાચી જાણી ર! 

પ્રકુતિ વેરે પુષ્પ ખોખલે. 
માળાના મણકાતૂટ'યા,ઊંડેરાંસ્વસાંઊડાં, 
જુલડાંનાં હૈયાં સખિ ! ફૂટાં ૨! 

પ્રકુતિ વેરે પુષ્પ ખોખલે. 


વેણીનાં ફૂલ લ્યોને દિલદેવ! 
પરોવી ઘે સહારે અંમાડલે. 





ચંદા 
' દુર્ગા-કેદ્ટાર* 
વનવન ભસતી શ્ાવી હો ચેદા 
તેજ પ્રચારી .. . 


અનિલ આવેગે જલ-ઊમિ ઊડે 
ચંદની નૃત્યે નયનાં ઠારે 
પાંદડે પાંદડે પૂણુ પ્રકાશી” 

આવી હૈ ચંદા 'તેજ પ્રચારી... 


ઉજજ્વળ પાલવ સરકે વ્યાસે 

તારકટીલડી ઝાંખી થે નમે 

સુધાસરિતે સતાન કરંતી_ 
આવી હો ચૅદા તેજ પ્રસારી... 


પ્રેમહિંડોળે પ્રણુયી હોંચે 
શીતળ કિરણે ઉભય ઉર રચે 
રસિક ઉરે પ્રકાશ જગાવી 
આવી હો ચંદા તેજ ડસારી ... 


કૂળ રૂલ સંગે ખેલે હો ચંદા 

તેજ પ્રસારી... 
વનવન ભમતી આવી હો ચંદા 

તેજ પ્રસારી... 





નવદીપ 
"મિશ્ર પીલુન 
મડપે સડપે દીપે દીપમાળ, 
નવરાત્રે નવદીપ રેલે તેજધા૨ . . . 
દીવડે દીવડે જ્યોત ઝબકાર, 
નવરાત્રે નવરીપ રેલે તેજધાર . . . 


સૂરજ ને ચાંદલે પૂર્યા પ્રકાશ? 
તારલાએ વેરી કૈં છાનીછાની આશ? 
આંગણે આંગણે પ્રાણુપગથાર, 
નવરાત્રે નવદીપ રેલે તેજધાર . . . 


નયણાંની જ્યોતનાં ઝીલે કેણ્‌ નૂર? 
રાસસરિતે સરે રસનાં પૂર! 
બારણું બારણે ગીત ટહુકાર 
નવરાત્રે નવરીપ રેલે તેજધા૨ ... 


મંડપે સંડપે દ્દીપે રીપમાળ 
નવરાત્રે નવદીપ રેલે તેજધાર . * * 





નિશા 
“બિટાબની સારંગ * 
શ્યામળ સાડી ગ્રજી એકલી 
નિશા ઊતરે ધેલા ડુંગરાની ધાશ, 


એને અંબોડલે શુલાબ ફૂલ ઝુલતું, 
ઝીણી વાયુ ૯હેરે કૂલ એક શોભતું, 
ગૃ'થી શું તારિકા વ્યોમકલાચે? 


નિશા ઊતરે પેલા ડુંગરાની ધાર, 


4... 


૦ 


એવે છૂપાતો કુજે ચંદ્રમા ત્યાં ઊગે, 
નિશા પાલવ ધરી કુંળા કિરણે ચગે, 
પાલવડો સરકે પ્રેસઘેલી રે! 
નિશા ઊતરે પેલા ડુંગરાની ધાર. 


કાળી એક વાદળીનીઓથે ચાંદલો 
લન્જિત થઈ નીચું ન્યાળતો શરમાળ. 





દીપાવાલે 
"દેશ 
આંગણાં દીષાવતી દીપાવલિ આવી 
આવી આવી આંગણાં દીપાવતી દીપાવલિ આવી ... 


રંગ્રંગિત રંગોળી રંગી 
ભાતભાત સાથિયા સુહાવીએ; 
ઉંબરે મોંઘાં આમંત્રણુ પૂરી 
આંગણિચે આશવારિ વેરીએ. 
આવી આવી આંગણાં દીપાવતી દીપાવલિ આવી ... 


મહેલ મિનારે દીવડા દીપે 
ટૂરટ્રર ઘુસ્મટો દીપી રહે; 
કિ જૂ ઇ-. 
તેજપતાકે તિસિર ઊડે 
તારલિયા આકાશે ટમટમે. 
આવી આવી આંગણાં દ્દીપાવતી રીપાવલિ આવી ... 





ફૂલવાલી 
“બ્િદ્દાબની સારંગ * 
ભરી છાખમાંહ્ય ફૂલ, ફૂલવાડીનાં રે ફૂલ, 
ચાલી ડું વેચવા ફૂલવાલી. 
ચંપા ચમેલી જાઈ ને પારિજાત જૂઈ, 
મોગરો ગુલાખ લ્યો ફૂલવાલી, 


કુલ વેણી ગુંથાય, સ્નેહી હૈયાં રીઝાય, 
વોણીનાં રૂલ લ્યો! ફૂલવાલી. 
ચુષ્પમાળ સુહાચ, પ્રભુમંદિરે પૂન્તય, 
પૂજનનાં પુષ્પ લ્યો! ફૂલવાલી. 
જાણુ મૂલવે રે મૂલ? 
રાજે કોને ઉરે ફૂલ? 
રસિયાના રસ લ્યો! ફૂલવાલી. 


૪૦ 





ઈ 


શરત્પુણિમા 
ઊચે કયે વ્યોમે ચગે ચંદા 
હાંઆભભાલેઊગીશરતૂપૃણિમા. 


ફૂલે ફૂલે ને ડાળે ડાળે 
હાં આજ ઊગી શરતૂપૃણિમા. 


ઊગી ઊગી રસિચાના ઉરે 

હાં આજ ઊગી શરતૃપૂણિમા. 
જુગ જુગ જૂનાં અજવાળાં 

હાં આજ ઊગી શરતૂપૂણિમા. 
ઠારે ઠારે એ તસ કે!ઇ હૈયાં 

હાં આજ ઊગી શરતૂપૂણિમા. 
ઊંચે ઊંચે વ્યોમને ચગે ચંદા 

હાં આજ ઊગી શરત્પૃણિમા. 








સુક્તિનાં ગાન 
* બિહાગ * 
ભાર્તીને આંગણે સુક્તિનાં ગાન; 
સુક્તિનાં ગાન ગાશું સૌએ ગુલતાન, 
ભારતીને આંગણે સૂઝ્તિનાં ગાન. 


જનતાનાં નયને મૂગા અક્રના સાગરે 
લ્હોવા દઇશું અમે સુક્તિપ્રેસપાન; 
ભારતીને આંગણે . સુક્તિનાં ગાન. 


ભારતીનિકુંજ કરી મ્હોરીસ્હાલી કફાલવા 
ચાલો દએ સેવા-સ્વાર્ષણુનાં દાન; 
ભારતીને આંગણે સ્ુક્તિનાં ગાન. 





રાસવલ્લરી 
ર * સારંગ* ક 
ગુજેરીની કુજે મ્હારી રાસવલ્લરી; 
ફૂલડે ફરો।રમ રારે રે, 


રાસ એવા ઝીલે ઝીલેને. 


ઉરસરિતાનીરપૂર ઉછળ્યાં; 
ઊડેઊડેઝીણાતરગ રે, 
રાસ એવા ઝીલે ઝીલેને. 


જાણી અજાણી કૈં વીણાના વાદને 
સ્કુર્યા અધૂરા સૂર ૨, 
રાસ એવા ઝીલો ઝીલોને. 


ખસૂરા સૂરને સૂરમાં સિલાવી 
જુજવેો મધુરાં ગીત ૨, 
રાસ એવા ઝીલે! ઝીલોને. 


ગુર્જરી વિશાળ સ્હારી વેલડી નાની 
ઊગે તે! રાચશે ઉર ર, 
રાસ એવા ઝીલો ઝીલોને. 





૪૨ 


સુક્તિનાં ગાન 
* બિહાગ * 
ભાર્તીને આંગણે સુક્તિનાં ગાન; 
સુક્તિનાં ગાન ગાશું સૌએ શ્રુલતાન, 
ભારતીને આંગણે સૂક્તિનાં ગાન. 


જનતાનાં નયને સૂંગા અશ્રૂના સાગરે 
લ્હોવા દઇશું અમે સુક્તિપ્રેમપાન; 
ભારતીને આંગણે . સુક્તિનાં ગાન. 


ભારતીનિકુજ કરી *્હોરીમ્હાલી ફાલવા 
ચાલે દઇએ સેવા-સ્વાર્પણુનાં દાન; 
ભારતીને આંગણે સ્ક્તિનાં ગાન. 


"૦૪ 
કૂ 


*્ભૈરવી- 


સીઠેરાં ટ્ધડાં લ્યો! મટુકી નમેલી. 
ઉજજવળ અમૃત લ્યો! ! ચાંદની ઝમેલ્યી. 


ચુણ્યપ્રભાતે દોહ્યાં, 
ત્રિભુવન મન સોદહ્યાં, 


એવાં અણુમોલાં દ્રધ વેચું ગોવાલણુ. 
સીઠેરાં ટ્રપડાં લ્યો! મટુકી નમેલી. 


ગાયઘટડીઃશઞાા ઘસે, 

ટૂધધારે ત્રાંઝડી ઝમકે; 

લેરી। પુરવાસી પ્રેમ દેતી ગોવાલણુ? 
કેરાં ટૂધડાં «યો! સડુકી નમેલી, 


શ્વેત ઝરે ટ્ધઝરણાં, 

ઉર? શુદ્ધ સ્તેહીશમણાં! 

સતેહી!સાચવશે। સ્મૃતિ દેતી ગોવાલણુ ? 
ડ્ેશં ટૂધડાં લ્યો! મટુકી “નમેલી. 





ક્રષ્હૂ 
થ્ટ્ઠૂ 


રાતરાણી 
*સારંગ* 


રી ર જે 
રાતરાણીનાં ફૂલ ઝૂકે ને સહે 
ને 


લ 


દે. 


મઘમઘ સુરભિ સ્હેકાયઃ 


હાં ફૂલ ઝૂકે ને ૨ 


0% 
6 


આભલેશ્રી ઢોન્યાં નીર ચંદ્રિકા માલણે 
'"ીણે ને ઝોલે ઝૂલાયઃ 
હાં ટૂલ ઝૂકે ને સહે 


લત 


ઝુ 


કોયલ રાણી સમી છુપે કૂલરાણ 
મદ્દભર્‌ નચણાં ઘેરાયઃ 

હાં કૂલ ઝૂકે ને મ્હેકે. 
રજનીની સાહેલી એ રાતભરી લાડતી 
પ્રભાતે પોપચાં ખીડાયઃ 

હાં ફૂલ ઝૂકે ને સ્હેકે. 


ન 


દેવદેવી છાંટે કૈં સુરભિનાં છાંટણાં 
અતુપમ લ્હાણુ લૂટાયઃ 
હાં કૃલ ઝૂકે ને સ્હેકે. 





રાસ 
* બિદાબની સારંગ * 
રૂપલા ર્‌ે રજનીમસાં રાસે રમે. 
રાસે રમો સૌ ઘસ્મર ઘૂમો, 
રૃપલા રે રજનીમાં રાસે રમે. 


ખંસી બેલે ને ચંદ્રિકા ઝૂલે; 
જ ટં છે 
ઝુલે કે હંસલા મયૂરઃ 
હાં રે સૌ રાસે રમે. 
ર્‌પલા રૈ રજનીમાં રાસે રમે. 


પ્રકૃતિ ડોલે ને માનવી ડોલે 
ડોલે ખ્રહ્ાંડના સૂર! 
હાંરે સૌ રાસે રસે।. 
રૂપલા રે રજનીમાં રાસે રમે. 





ન્ટ 


નિ 





ન £. “રોને 
દ્ર ક હ્ન્ક્ 
નિ # સવિ 
જન-સ્જ-ઝને ક નન 
રડ 7 બ્ર ્ઝ્--5 
દ કકક 
જેડ 


માલણી 

“મિશ્ર માઢ* 
કુજન વનમાં ચાલી હું માલાણી 
ખાલી કૃલછાબ હો કૂલે ભક, 
તગતગતાં તગર ને પારિન્તત પાંદડી 
ગુલાખી ગોટા લઈ ગૃહે કૂર, 


ઊંચે ઊંચેરી આંખલિયા ડાળે 
મીઠેરી મંજરી ઝમે ઝમે; 
ઝરૂલન્તી ફોકિલા ને ઝૃલન્તા મોરલા 
હું ચે આંખાડાળે હીંચ્યા કર. 


હોંચન્તા હીંચકે ગૂ'થું હું માળા 


ઊંડે ઊંડે કહાન વેણુ વાગી; 
છાખડી પડી ને સૌ વેરાયાં ફૂલડાં 
અંતરમાં અવનવી ઊમિ ઊગી. 


કોણે અશુલિએ ખીડયાં નયનદ્દાર? 

શાનેઘનશ્યાસઆજઘેલાથતારર 
કઠે પહેરાવુંપ્રેસેઅધુરી સમસુષ્પમાળ 
દિલડાના દેવ દિલે ડ્રભરે। ના. 


દ્વ ભ્કન 
5 કકક 


*દર* 


નુ 


ઘેટડીઓ મદમદ રણકે મંદિરે 
હો ર૨ણુકે મદિરે.., 
નૃત્ય નર્તતાં નૂયુરનાદ વિસ્તરે 
હૈ નાદ વિસ્તરે... 


કૂલવેણી, કૂલમાળ 

કૂલફુડળે રસાળ 
લકકણ્‌। સજેલ દેવદાસી રે 
હું દેવદાસી રે... 


પ્રેસે જગયું દીપજ્યોત 

ઉર ઉર વ્યાપી જ્યોત 
ધૂપની સુવાસ ધરં વિશ્વમંદિરે 
હો વિશ્વમંદિરે. 


કિમે 


ક 


'વાજે વીણા ને મૃદંગ 
નૃત્યથી રચુ ત્રિભંગ 
અગ અંગ નૃત્યઘેન નેન ઘૂમરે 
હો નેન ઘૂસરે... 





પાનિહારી 
*મીચાં મહ્હાર* 
હું રે પનિહારી પનઘટ પાણીડાં જઉં, 
ફેરડે ગુજ ઓઢણી ને પલકાતી પાંપણી 
ઝમકન્તાં ઝાંઝરના ઝમકે ઝસું; 
હું રે પનિહારી પનઘટ પાણીડાં જઉં, 


ઉજમાળી ઉષા ધરં, સૂરજ્ધડુલા શિરે, 
લાલ ગુલાલ રંગ રૈડતી રસું; 
હું રે પનિહારી પનઘટ પાણીડાં જઉં. 


આકાશગંગાજળ ભરવાને કેોડભરી 
ન્હાના બેડલે નદીને સમાવી નસું; 
હું રે પનિહારી પનઘટ પાણીડાં જઉં. 


પાઉં પીવરાડું હું પથિકને પ્રેમનીર; 
જગકુંજે સછુરા ટહુકે ગસું; 
હું ર્‌ે પનિહારી પનઘટ પાણીડાં જઉ. 


૫૦ 





સુરલી 

* ભૈરવી * 
કાન્હે બનાવી સુરલી મધુરી મનસ્હોલે; 
ડોલે મયૂર વિઠુંગે રક્િયાં જન ડોલે. 


જુમનાના જળવાટે ધીરી 
જાતી હું પનિહારી 
**-*જગવી રસબોલે; 
કાન્હે ખજવી સુરલી મધુર સનસ્હોલે, 


રૂમજુમ રૂમઝુમ નૂ પુર રણકે 
જાતી હું સહિયારી 
*-*ઝુંલતી ગીતઝોલે; 
કાન્હે બજાવી સુરલી મધુરી મનસ્હોલે. 


ગગરી છોડી, મટુકી છેડી 
આવો સૌ વ્રજનારી 
ક વેણુ ઉર્‌ ખોલે; 
કાન્હે બજાવી સુરલી સછુરી મનમ્હોલે. 





વસંતોત્સવ 


* કૈદદાર * 


હઝ 


પ્રકુધ્ર ખીલ્યાં પુષ્પા પીળાં,ચઘમઘ સુરભિના રસ રેડયા ' 
ટલઝાડે વનકલડાં વેયા કે 

લાલ ઝુલાખે કુંકુમ ખેયાં 
સોરલિયાએ પૃજન પ્રેયી 


કોયલ રાણી, શ્યામલ શાણી,રણુઝણુતી ગીત ઘંટડીચૃણી. : 


લડી પાચે નૂપુર નાચે 
સરિતા ઊમિ તાલે રાચે 
વિવિધ વિહંગ ડાળે હોંચે 
વસંતદેવી, વેણી સુહાવી, કરફેરતી ચુંદડી ક્રકાવી. 
ઝીણી ઝીણી વેણુ. વાયે 
રસભીનાં કૈ' રાસ રચાયે 
સદવેલાં જનચીર ભીંનયે 
ઉત્સવરંગે, અંગેએગે છલકાતી રસછોળ અભંગે. 





પર્‌ 


વીરપૂજન 
જ 
“મિશ્ર કાટ્રી* 
હું વીરને પૂજનારી 
વેર કૂલો વીરવાટે, 
હું વીરને પૂજનારી . . 


કુકુમનોા ડર ચાંદલો ભાલે, 
અક્ષત રંગી રંગ ગુલાલે, 
માળા ધર ઉરપાટે; 

ડું વીરને પૂજનારી . . . 


ઓવારણાં ઓવારૂં હું પ્રેમે, 
શુભ શકુને સિધાવેો ક્ષેમે, 
શૂરા ઘૂમે! રણુઘાટે; 

હું વીરને પૂજનારી . . . 


હ 


સરી સાફ શિરપે સોહાડું, 
યો શમશેર હું કમરે ઝૂલાનું, 
વીરા જુમો માત માટે; 

હું વીરને પૃજનારી ... 


ડે 





રવાગત 
*બુહાર* 
લીલાં તોરખિત્રે લડરે આંગણું 
તોરણિથે તગતગતી ઝલ 
રંગરંગ કુલડાંની ઝગૃલ 


આવે સભિ! આતિથિને ટુલડે વધાવીએ . . . 


માલયુઃ ઉરક્યારે વીણેલ 
સ્નેહુતારે વણેલ 
નીલ નયને ગૂ'થ્રેલ 


આવે સખિ! અતિથિને ફૂલડે વધાવીએ . . . 


પૂજારણુઃ દીપથાળે દીપન્ત 
પશ્મપત્રો હંસન્ત 

યુષ્પકલિકા લસન્ત 

આવે સખિ! અતિથિને ફૂલડે વધાવીએ . . 


દેવદાસીઃ મંદ રણકે નૂષુર 
અંગ ઊડતું સુદ? 

ઉરે ઉત્સવનાં પૂર 

આવો સખિ! અતિથિને ફૂલડે વધાવીએ . . . 





૬. અ 
વષો ને વાદળી 
* ભીસપલાસ * 
લીલમલીલાં, લીલમલીલાં તરુવર લચકાય, 
લીલુડી ચુંદડીએ વર્ષા સોહાય. 
ટપપટપ ટપકન્તાં વર્ષાનાં બિંડુડાં 
પોાયણાંની પાંદડીએ પડતાં હોળાય. 
નીલમરંગી નભચેોકે વાદળી 
રાસે રમતાં મૃદુ એગ મચકાય, 


તાલનૃત્યે વર્ષા ઘડુલી છલકાવતી 
સ્રજનના નોરે નવાજી મલકાય. 


ઝીક્ષે પપૈયા, ગીતના ગવૈયા, 
ઝીલતાં વાદલડીની ચુંદડી ભીંન્તય. 


વષા ને વાદળી મેઘજીને વિનવે 
યુલકિતથાતાં સ્રછિ સલિલે સિંચાય. 








વનખાળા 
* #₹યજયવંતી * 
પુષ્પા પ્રકુલ્લ ગ્રહી ઊડું વનખાળા. 


ન્ય 
કુ 


વીજ ઝખુકે કંઠે રણુકે મૌતીમાળા. 


કંક્રણુ રણકે 
ઝાંઝરઝણુકે 
જે 


ફૅલનમણકે રૂંથું ફૂલમાળા, 
સુષ્પા પ્રકુલ્લ ગ્રહી ઊડું વનબાળા. 


નલિની સલિલે 

અએઝુરો વેલે 

ઊમિઓ ઝીલે વ્સંતરસધ્રારા, 
ચુષ્પો પ્રફુલ્લ ગ્રહી ઊડું વનબાળા. 


સંધ્યાસશ્તિ 

ચુષ્પાની પ્રીતે 

સછુણી ચિત્ત સ્કુરે સ્નેહ ન્યારા, 
ચુષ્પા પ્રકુદ્દ ગ્રહી ઊડું વનખાળા. 


કુસુમ ચૂટતી 

કુજમાંટૂજતી 

ફરફર કરતી ઘમતી વનખાળા, 
પુષ્પો પ્રકુલ્ય ગ્રહી ઊડું વનખાળા. 


ફુલડાં નાચે 

મધુપ રાચે 

મધુ શું યાચે? મદઘેલાં રસાળાં, 
પુષ્પો પ્રકુલ્લ ગ્રહી ઊડું વનખાળા. 
હું છું વાસંતી 

વિશ્વે ઝુમંતી 

માણું પૂરંતી ઊડંતી વનબાળા, 
સુષ્પા પ્રકુલ્લર ગ્રહી ઊડું વનખાળા, 





દાઠા વસત 
*સિશ્ર કાકી* 
હો રીઠી વસંત વનમાં; 
હરિણી શી ચચળ ચાલે 
હો દીઠી વસંત વનમાં. 
અભિનવિત ફૂલએ ઢણી ઓઢી 
પ્રેસ કમળદલપુંજોે પોઢી 
જાગતી ઝાંઝર ઝાલે 
હા દીઠી વસંત વનમાં. 
કુજકુજ વસનારી વનરાણી 
મલયલહરે લહર મસ્તાની 
ભમતી અવનીભાલે 
હા દીઠી વસંત વનમાં. 
ચમકું ચારુ ઉષાની પાંખે 
ચસકું સૂરજસાોમની આંખે 
ચસકુગુલાબી ગુલાલે 
હા દીઠી વસંત વનમાં. 
ઊડતી લીલમલીલાં પાને 
ગુંજતી પૅખીક્લરવ ગાને 
“નકન નતેતી નર્તનતાલે 
બિ જ હો દીઠી વસંત વનમાં. 


“ |: ) ક “દ્ર 


“ન :/ [7 
1 1%#-* 
ડડ 272 


ડે ફિ ર 


ક 
ય. 
૭ 


ઈકદખુચ્સ્ન, ફૂ 


છી 
્્ષ / # ઝડ ન જ 


જિ 


દ! 
(0/7 જ? 
શ: શ નિ 


૧૯ ૦/ “5 દ્ર 


ચંદ્રને 
“ પીલુ * 
ચંદ્ર! તને પૂછું હું છાની છાની વાત; 
ખૂખ ખૂ'દે આકાશે 
રમતો રજનીના રાસે 
તને પૂછું હું છાની છાની વાત. 


શ્વેત વાદલડી ઘડી ઘડી રીસાતી ! 
શ્યામ વાદળીની અલકલટ છવાતી ? 
ચ્રંટ્રિકા વ્યોમવિહારે જાતી ? 

તને પૃછું હું છાની છાની વાત. 


અમૃત પાઈ પીને અમૃતમાં ડૂખવાં? 
ચાંદની ઝોલે ઝુલાવી હેચે શ્ષાં ઝૂલવાં ? 
ઊરની ઊમિએઓને ઊડવાં ? 

તને પૂછી હું છાની છાની વાત. 
ચંદ્ર | તને પૃછું હું છાની છાની વાત. 





વનવસંતતી વાડીએ 
* દેરા * 
ફૂલડાં ઝે હો વનવસંતની વાડીએ; 
વીણુવાને ન્તતાં'તાં ટ્ર 
ર્સઝુમ મલકાતા નૂસુર 
ફૂલડાં ઝૂલે હો વનવસંતની વાડીએ, 


નવરંગી ચુદડી ને નવરંગી ફૂલડાં 
નવરંગી પતંગિયાંસંગ ડોલીઓએ કૂલડાં 
કલડાં ગલે હો વતવસચંતની વાડીએ. 
ભ 


મેજી મંજી ટહુકે કૈ' યોવનવનકે।કિલા 
આશા, ઉદલ્વાસ, રંગ રૈડે જગકેકિલા 
ફૂલડાં, ગૃલે હા વનવસંતની વાડીએ. 


હીંચતી પ્રકુલ્લસરે ન્ડાનીશી પાંદડી ! 


ફલડાંઝીલું?શેસ્હારીઝીણેરીછાખડી! 
કૂલડાં ગલે હો વનવસંતની વાડીએ. 





કાન્તિરાસ 

ન વાવેશ્વરી * 
નવગુજરાતણુ રાસ ૨ચાવેઃ 

કાન્તિ જગાવો 

રસ ઉભરાવોા 
નવપગલીએ પ્રેમે પુરાવે, 


નવગુજરાતણુ રાસ ર૨ચાવેો. 


શુષ્ક રસિકતા! નીરસ ભાવે।| 
જૃત્રિમ શણુગારો!એ રસલ્હાવે? 

નવરંગ સાડી સજાવે, 
નવગુજરાતણુ રાસ રચાવે. 


લોલવિલોલ કહ્લોલની પૂતિ 
નમણી, સુકોમળ, સુંદર મૂતિ 

સૂર્તસ્વરૂષો રચાવો, 
નવગુજરાતણુ રાસ રચાવે. 


નતેન વાદન ગાયન સૅગે 
કુકુમ કંકણુ કુંડળ અંગે 

સજીવ કલા સુહાવે, 
નવશુજરાતણુ રાસ ૨ચાવો. 





નાવિકનું:ગીત 
* શિશ્ર કાલિંગડો * 
પ્રીરી ડોલે સુજ નાવ, 
ધીરી ધીરી ધીરી ધીરી 


પ્રીરી ડેલે સુજ નાવ. 


સાગરના હ શાંત સલિલે ચંદા રેલે ચમકાર, 
સિંછુશશીની ખેલડી ઝીલે ઉરતણુા ઝમકાર; 
હાં ધીરી ડેલે સ્ુજ નાવ. 


આશ્વાજલધિજળે ભમતી વમળે ઝોલાં ખાય, 
નાવિક નમણું। ઊંડી કો આશે દ્ર દીપ પ્રતિ જાય; 
હાં ધીરી ડોલે સજ નાવ. 


હાંરે કોઈએ ભાન્યાં જગમાં 
આશ્ચાકેરા એવાર? 

પથભૂલ્યાને પંથ બતાવી 
નાવ ઉતારે પાર... 

પ્રીરી ડોલે સુજ નાવ. 





આદર ગુજરાતણુ 
“વાઘેશ્વરી * 
દીવડે દીવડે જયોતિ પૃરતી; 
પ્રેસ નિઝેરિણી 
રસતરંગિણી ' 
ગુજેરીવતે ટૂજે કલ્લોલિની; 
દીવડે દીવડે જ્યોતિ પૂરતી. 


પગલી પાડે નવપગથારે 
કોમારકુંજે કલા પ્રચારે 

સત્યજીવન સ્વીકારે 
દીવડે દીવડે જ્યોતિ પૃરતી. 


ગરવી ગુણિયલ ગૃહમંદિરે 
સ્તેડુસુરભિ વેરે સંસારે 

રમતી આત્મઓ વારે 
દીવડે દીવડે જ્યોતિ પૃરતી. 


“જ્યોતિ પ્રકારો આશ વિકાસે 
ભૂતતણાં તિમિર ટ્ર ભાસે 

ભમતી ભાવિ ઉનસે 
રીવડે દીવડે જ્યોતિ પૂરતી. 








“'પીછુ* 
નવલખ કિરણુકુંજે હું આડું 
આવું ઉષાકુમારી, 
નવરંગ નવલી સાડી સન્નયું 
આવું ઉષાકુમારી, 


તારકફૂલડાં છાખમાં વીણુવા 
એબરગાખે દીવડા પુરવા 
કિરણુ કિરણે કલા સુહાવું 

આડું ઉષાઝુમારી. . 


રંગબેરંગી રંગોળી રૅગે 
પ્રાચીના ચોક હું ચીતરૂં ઉમંગે 
સૂરજદીવડાની જ્યોત જગાવું 

આડું ઉષાકુમારી. 


સોનલ એગુલિએ પંકજ ખીલે 
પૅખી પ્રભાતે ગીતડાં ઝીલે 
અરુણુજ્યોતે જ્યોત મિલાડું 

આડું ઉષાકુમારી. 


ફૂલડાંનાં -આમંત્રણુ 
રંગરંગી પચરંગી 
ફૂલ ફૂલ્યાં રે 
વાડીમાં કૂલ કુલ્યાં રે... 


હો કેસુડો ત્યાં બોલાવે 
જાઈજૂઈ હસ્ત મિલાવે 
ગોરૂં ગુલાખ હસાવે 
હયા! જે 
કરલ ફુલ્યા જ" ઉ 6 ૭૭ 
ચંપો ચમેલી હોંચે 
મીઠી મધુરપ સિંચે 
ઘેને મ્હારી આંખડી મીંચે રે 
ફૂલ ફૂલ્યાં રે... 


રાલરિયો ચોલી ડોલી 
મોગરો સ્છોરી સ્હાલી 
સૂતેલાં હૈયાં ખોલી રે 
હો મને ત્યાં બોલાવે રે... 
રંગરંગી પચરંગી 


કુલ કૃલ્યાં ર્‌ 
૦ ૬૨૧ 


વાડીમાં કલ ફૂલ્યાં ૨... અ / 
ફૂ કજ 
૪ કિ 
કીઝ 


હસલા ઊડજે--- 
"સોરઠ 
હૈસલા! ઊડજે ખ્હેનીના દેશમાં. 
ખ્હેનીના ડ્ર દેશ 
સ્હારૈ વસવાં વિદેશ 
હસલા! ઊડજે ખ્હેનીના દેશમાં. 
'૪ે સંદેશ એક” 
ભૂલશે। ના સ્તેહટેક 
હંસલા! ઊડજે ખ્ડેનીના દેશ્ઞમાં. 


કન 


6૪ 


કફૂલડાંના દાન' ૬૪ 
પ્રેસસરિસલ લર્ઈ 
હંસલા ! ઊડજે ખ્હેનીના દેશ્નમાં. 


ચૅચુમાં કાવ્ય ગ્રહી 
સ્પ્રતિનાં ચિષ્ લહી 
હૈસલા ! ઊડે ખ્ેનીના રે દેશમાં. 


શૈશવની યાદ ર્‌ષ 
ગુલ પેખજે અત્તુપ 
હુૈસલા ! ઊડનજે ખ્હેનીના દેશમાં. 





ત્ય 


ઈન 


ટ 
૮57 


લહરી 
* માઢં* 
! સંદશ 


ન્ષ્7 


લહરી વાજે મીઠેરા પ્રભાતમાં. 


હક 


પ્રકૃતિના ઉદ્યાને ગુલકલિકા ખીલે 
એના રવે પિચુજી નીંદર ના ઝીલે 
જરા કે'જે કલિકાને ધીરે ખીલે! 
લહરી ૨1 સંદર્મંદ વાજે મીઠેરા પ્રભાતમાં. 


ક્્ડામે સરવરતીરે નાની નાવડી ડોલે 
તરંગનાદે પિયુજી ઘેરાં નયણાં ખોલે 
જરા કે'જે તરંગમાળ ધીરે ડોલે! 
લહરી ૨1! મંદમંદ વાજે મીઠેરા પ્રભાતમાં. 


સ 


પીળાં પીપળપાનના ઝૂમખાં ઝૂલે 
જેના સાદે સલૂણાનાં સ્ત્રપ્તાં ડૂલે 
જરા કે'જે પાંદડિયાંને ધીરે ઝુલે! 
લહરી ર મંદ્મંદ વાજે મીઠેરા પ્રભાતમાં. 





અભશિનચદર્શન 


જ અભિનયદર્શન તાટચશાસ્ન કે રૃત્યકળાના ગ્રંથોના આધારે 
૦ના યોજ્યું નથી. એમાં તો માત્ર હેધ્યના ઊર્મિપ્રેરક અને રૃત્યપ્રેરક 
ઉમળકાને દોરવાનો ઝાંખા પ્રયાસ છે. જવનતા સામાન્ય વ્યવહારમાં 
પણુ નૃત્ય જણાશે. મા પોતાના બાળકતે ધેડિયામાં કિલકિલાટ કરતું 
નિહાળે છે ત્યારે કૃદરતી રીતે જ શના વાત્સલ્યભયા અંતરમાં સ્નેહના 
કુવારા સ્કુરે છે, અને એ બાળકને પોતાના અંતર ઉપર સમાવી જતે 
હસ્તે ઝૂલાવે છે, આ પણ્‌ એક આનંટનૃત્ય જ છે ને ! 

કેટલેક સ્થળે નૃત્યગીતોને જે બેઠ્દો એપ મળે છે એ અટકે એ 
આશયથી જ આ પ્રયત્ન ક્ષય છે. આ માર્ગદર્શન જનતાને બંધનકર્તા નથી. 


સત્તુ રેસાઇ 
2 

ઉષાતે આંગણે (પ્રભાતનું દસ્ય): વાઘઃ રંગભૂમિતા પાછળતા ભાગમાં 
પક્ષીઓનો અવાજ--ચશેખધંટડીએનોાો અવાજ વગેરે પ્રભાતનું તાદશ્ય 
વાતાવરણુ ર્તૂ કરશે. ઉષાનાં જેવાં વિવિધર'ગ તેવાં જ એનાં નવર'ગી 
વગનો. ફૂલછાળમાંથી વિવિધ રગાનાં ફૂલડાં વેરતી ઉવા પધારે છે. ર'ગ- 
મેરંગી રગોળી રગે છે. ઉષાની નિર્દય પ્રતિમાનાં ઝાંખાં દર્શન થઃય છે. 
તવ બ્વ્ાતિકણે! વિલાય કાંઈ-ન્યોતમાં ન્નેત મળીં નય છે એ ભાવ 
દર્શાવવા, ગંતે “સ્વપ્ઠ કે સત્ય?' ઝે વિમાસણમાં પડતી ઉપા ધીમે પગલે 

સરકી «નય છે. 
'પૂજારિણીઃ હૈયામાં અનેરી આશાતાં સ્તપ્નાં સેવતી પૃશ્તરિણી ગંભીર 
મુખસુદ્રા ધરી પ્રવેક્ષે છે. આ ગીતમાં દેવદેવીઓ પ્રત્યે આયેબાળાની 
એોકનિષ્ઠા અને વિશ્રામ છે. દેવી સમક્ષ હૃદયતા અતલ ઉંડાણમાં વૃમી 
રરતાં મથનતોના સ્ફોટ યાય છેં. અભિલાવા અને એતે અંગે દદ્લવતે 


ન્પ્પ 
તષ 


ણરષ બતાવવો. જણુક નેપૂરમાળા . . .' પગના ત્રણુ ત્રણુ તાલ લેવા. છેવટે 
દેવીને પાય પડતાં વીનવણીના અભિનય. 


કૂલવીણુનઃ કૂલ વીણુવાતે માટે બાળાએ આમંત્રણુ કરે છે. સિંચન 
સીંચતાં બતે હસ્તવિસ્તારથી ફૂલવેલી ખીલી હેય એ ભાવ જણાવવા. 
એક બાળા પ્રશ્ચ કરે છે, “કકે કેમ ગમતાં ત તમતે બકુલ ? જ્યારે ખીજ 
બાળાઓ એ પ્રશ્વતી દરકાર કર્યા વગર કૂલ વીણુવામાં મશગૂલ બની જઈ 
મસ્ત બને છે. “પુષ્પપરિમલ મહેકતી'--કૂલની સુરભિથી તેતમાં ઘેત 
દર્શાવવું; “ફૂલગં હુલાવતી'--કૂલડોલનના અભિનય. 

શે।ર્લાઃ વસ્રપરિધાનઃ શિર ઉપર સ્ગટ (મોરપીંછ સાથે) ભુરા રગતું 
પીતાંબર, ભુરા રંગનું પહેરણુ. કણૂકુડળ અને પદનૃષુર. પહેરણના પાછલા . 
ભાગમાં પીળા રંગનું વસ્ર અને કએ ઉપર મોરની પીઠના જેવી આકૃતિએ. 
મયૂર નૃત્ય શરૂ કરવું. “ટહુકે મધુ'--જમણોા હસ્ત જમણા કણે પાસે 
રાખી ડાબા હસ્તે હસ્તધૂનન. “વર્ષાની હેલીએ હોૉંસે રમે ?--બતે હસ્ત 
આકાશભ્ણી દર્શાવવા ઊંચે લઈ જવા પછી ધીમે ધીમે ઉતારતાં વર્ષાનાં 
ક્ેશં પડતાં હોય અને ભીંજાવાથી જે આનંદ થાય એ દર્શાવવું. આભ- 
લાંતી રમત, ઉલ્લાસ, મોરલાનો સાદ, નૂપુરના ઝણુકાર--ગતિ વધારવી 
અને ઢેલડીની સાથે વૃત્ય કરવું, “ભીંજવતી વરસે' એ ભાવ જણાવવા 
ઉષવસ્ત્રને તીચોવવું. “ખેડૂતઉર હસે' (€લ્લાસ)--ગતિવધારી નૃત્ય પૂરૂં કરવું. 
આ નૃત્યગીતમાં સુખના અભિનય પ૨ ખાસ ધ્યાન રાખવું. 

સાલણુઃ ફૂલ વીણુવાને ઘેલી બનેલી માલણુ ક્રોયલના ગાને ભૂલી પડે 
છે. ઉપવનમાં મ્રકુલિત પુષ્પા તિઢાળે છે. વર્સંતત્દતુનાં આગમન સર્વત્ર 
લહેરી રહ્યાં છે. ડેલરિયા ડોલે છે. ચંપો ઝૂલે છે. ચમેલી રસ ઝીલે છે, 
(ડોલન, ઝૂલન અને રસઝીલન અભિનયથી બતાવવું) અને કૂલડાંનાં 
જવનમાં ફૂલસમી સુકૃમાર માલણી પણુ એતત્રોત થઈ નય છે, કયાં 
કયાં ફૂલ વીણુવાં ₹--(મુંઝવણુના ભાવ)ઃ ઘડીમાં કમળભણી દે છે, ઘડીમાં 
જાઈ જૂ વીણે છે, લડીમાં એને ઘેરાં ગુલાબ ચૂ[ટવાની ઊમિ થષ્ઠ આવે 
છે. ફૂલધેલી કૃમારિકાના ઉરમાં થનગનાટ સમાતો નથી. વસંતના ₹ગ- 
રાગમાં રસબસ બતી પતંગિયાના જેમ અહીં તહીં ફૂલડે ફૂલડે. ઘૂમે છે. 


(૬96 


ફૂલવેણો, ફૂલમાળા, કૂલકુડળો, ફૂલકંકણે। અને ફૂલના થાજુબૈધ, પદનૃપુર 
અને ફૂલછાખ, શ્વેતવગ્રો રમ્ય જણાશે. 
મહણિયારીઃ “ઘમ્મર ઘમ્મર ઘૂમરે'--બંને હસ્તથી બતાવવું. બેસી જઈ તીતરાં 
માખણુ લેવાના અભિનય દર્શાવવા. પર'તુ એવામાં કૃષ્ણુની બેસી ખાજે 
છે; એ સાંભળતાં સુખ ઉપર્‌ આશ્રર્યના ભાવ જણાવવા. શ્યામ રીસાયે। 
છે. ગોપી તેસડેૅ આવવાતે વીનવે છે છતાં ઘનશ્યામ એકને ખે થતો 
તથી, ગોપિકા નિરાશ થઇ નેસડે પાછી કરે છે. ભીંત ઉપર શિર ટેકવી 
મુરલીધરતી વાઢ જુશ્મે છે. આખરે થાકીને ગોપી મહીડાં વેચવા વજમાં 
જાય છે. એ જ સમયે કૃષ્ણુ છાનોમાનો પ્રવેશી દૂધદધિ ઢોળે છે અને 
આખી ઝંપડીમાં રેલમછેલ રેલાય છે ગોપી પાછી કરે છે; અતે ઝૂંપડીતા 
હાલ જુગ્ે છે. એને નિરાશા થતી નથી. કારણકે સ્‍્યામથેલી ગે!પીના 
હૈયામાં તો હરિ સદૈવ હિલેળે છે (ગાપીના સુખ ઉપર સંતોષ અતે 
ઉલ્લાસના ભાવ). 
ફગતૃત્ય(નૃત્યગીત)ઃ વનમાં વગંતના વાયરા વાય છે. હેરીને સમય 
છે. ગુલાલના રગે વાતાવરણુ મસ્ત બન્યું છે. થનગતથત કૃદતી ધેરૈયાની 
ઢોળી આવે છે. ગુલાલ ઉડાડે છે, વેણુ અને મૃદંગ બજાવતા કલાધરે। 
પ્રવેશે છે, અને એ સમૂહમાં રાસની ર્સમૂર્તિઓ સમી કીમાર કુજતી 
કોક્િલાએ સામેલ થાય છે. લાલ ગુલાલથી રસળસ થબેલું વાતાવરષુ 
અપૂર્વ મસ્તીભર્યું બતી રહે છે. અતે અંતે જીવનરાસ રમવાને ૭, યુવા, 
યુવતી સર્વે સમૂહરાસ યે।જે છે. 
તતમતીઆઓંઃ વસ્તો--તનમનીઆંનાં ફૂલે જેવા રગતાં વજન, પ્રભાતની 
પાંખે ઊડતાં હોય એમ બતાવવું. “હાં રે ખૂય ખીલ્યાં'--પૈકજ ખીલતું હોય 
એમ અંગુક્ષિગંપુટથી જણાવવું. 

આકાશના તારા ધરણી પર તો રાસ રમવાને ત ઊતર્યા હોય? રાસ- 
ખેલનતો અભિનય આવશ્યક. 

ત્યાંતો કોઈ માલણુ ધીમે પગલે આવે છે. એવી મૃદુલ અંગુલિએ 
ફૂલ ચૂંટી હથેલીમાં ઝુલાવે છે, જ્યારે બીશ્નં સર્વે ભાનભૂલ્યાં હેય ગ 
ભાવે આંખો મીંચી જમણી ગાજુમએે શિર નમાવી જજાવવું. પરતુ આ 
૭૧ 


સધે તો તનમનીઆંતી નિદ્રાવરથા છે. જ્યારે તેમને વસ્તુતાનું ભાન થાય 
છે એટલે તેએ ક્રેધાયમાન થાય છે. કારણુ કે એમતે પ્રકૃતિના જીવન- 
માંથી જુદાં પાડવામાં આવ્યાં છે. આ સશથે ભીછ બાળામોએ કે।ધતી 
મુદ્રા ધરવી. ફૂલ કરમાઇ ગયાં છે. પ્રાણુતેજ ઊડયાં છે. એ અંગ ઉપર 
થાક અને તિરાશાના અભિનયથી ઉચિત થશે. 
ઉષા ને સંધ્યા: ઉષા તે સંજ્યા, પ્રકૃતિનાં ખે અણમોલ પ્રતિળિખે।. 
ખે બ્હેનો--ઉપા યૌવનતા તતમતાટથી ઘેલી, ્ચંધ્યાના વદતે ગંભીરતા. 
તારલા શર્માય--કેટલીક બાળાએ એ તારલા થવું, અતે તારાની ચૂથણી- 
વાળાં વસન પહેરવાં અને «ત્યારે ઉપા પ્રવેશે છે ત્યારે શરમાતાં હેય 
એ અભિનય દર્શાવવા. પછી સંપ્યા પ્રવેશે છે. સાથે હસતી હસતી નાતી 
તારિકા પણુ આવે છે. સંખ્યા એક હસ્તે ગુલાલનાં છાંટણાં છાંટે છે. 
એકના. ..જ્નગતું--ઉ૫ાએ ન્નગૃતિની મુદ્દા ધરવી ત્યારે ખીતતએ ઊંઘમાંથી 
ન્ળઝૃત થતાં હોય એ અભિનય જણાવવા. બીજીતી .. . સેવતું--સંધ્યાએ 
શાંત સુદ ધરવી. ઉષાના ઝમકાર યૌવનસહજ વૃત્ય પ્રેરતા અને સંધ્યાએ 
નૂપૂર રણુકાર મદર્મંદ રણુકાવવા, આભતી અટારીએ રસાળ--ઉઘાને 
સંધ્યાએ કૂદડી ધરવી. 
નવદદીંયઃ નવરાત્રને ઉત્સવ. મધ્યમાં માંડવડી દીપકના ઝગમગાટથી 
ઝખકે છે. નવરાત્રના ઉત્સવ કાજે મંડપ રચ્યો! છે, જ્યાં દીપકે તેજ- 
ધારાનાં પૂર વહાવે છે. કુમારિકાએના શિરે ગાગરખેડલાં માલમ પડે 
છે. બેડામાં દીપક સળગાવ્યે। છે. એક કહે છે, “સુરજને પ્રકાશ', બીજ 
“તારલાએ આશ'--છાનીછાની આશના અભિનયમાં શંગાર જણાવવે. 
ગીત ટદ્ટકારઃ જમણે હસ્ત કર્ણુપર અડાડવેો,. નયણાંનાં વર--વર-પ્રકાશ _ 
ઝીલતી મુદ્દા દર્શાવવી. વસ્રપરિધાનત અનુરૂળ રાખવું. 
નિશાઃ નિશા અને ચંદ્ર, વસ્રપર્ધાનઃ તીલર'ગી સાડી, તેમાં તારલીએઓ 
ગૂંથેલા હોય. વેણી, ગુલાબનું કૂલ. ચૈદ્ર, શ્વેત વસન. તિશા ભગે છે. ડુંગરવી 
ધારે ઊતરે છે. પૂર્વ દિશામાં ચંદ્રમા ઊગે છે. નિશાને ક્ષોભ થાય છે, 
પાલવ સરકે છે અને એ લન્જસ્પદ બતે છે, એથી ચંદ્ર પણુ લજ્જા 
અનુભવે છે. ી ર 
છ 


4 


ફલવાલીઃ ચંપો, ચમેલી, જાઇ, જૂઇ વગેરે ફૂલછાખભર ભરી ફૂલવાલો 
કૂલ વેશ્રવા આવે છે. ફૂલછાબમાં વેણી અને પુષ્પમાળા પણુ રાખવાં. એક 
બાળાએ ફૂલવાળી બતડું, ખીત્ન સઇ મ્રાહક થવું. ધીમે પગલે મંદિર 
ભણી જતી પૃજરણ્‌ પ્રજનધાળ ગ્રહી આવે છે. ફૂલવાલી મંદિર જતી 
પૂજ્નરણુને ફૂલ ખરીદવાનું કહે છે. ત્યારે ફૂલ લવાલીને ફૂલનાં મૂલ પૂછ- 
વામાં આવે છે ત્યારે તે કહે છે કે જેતાં હૈયાં ફૂલ સમાં કોમળ હય 
તે જ રસિયાંના રસ સમાં ફૂલડાં મૂલવી શાકે! 


રૂસણુંઃ યસ્તા કિનારે બંસી બન્નવતો ફૃખગુ ગોપ ગોપિકાને આમંચ્ર છે; 
પણ તેએ તેની અવગણના કરી કેજમાં ઈ કષ્ગુલીલા નોરખે છે. 


કૃષ્ણ રીસાય છે. ઊંઘવાને। ટંગ કરે છે. રીસાએેલા સુરલીધરનું રૂસણું 
કેડાવવા ગોપિકાએ અનેક પ્રયત્નો કરે છે. છેવટે રાધા આવી ક્યામને 
વીનવે છે. ડન્‍્હૈયો આળસ મરડી ઊઠે છે અને ગે!પગાપીએને! સમૂહ- 
રાસ રચાય છે. રાધા-કૃખ્ણુ મધ્યમાં રાસ ખેલે છે આ વનૃત્યગીતમાં 
પ્રતીક ગોપીઓ વારાક્રતી આવવું અને કૃખ્ણુને વીનવભી કરવી. 

પાત્રેઃ ત્રપશુ ગોપિકા, રાધા અને કૃષ્ગ્‌. ફૃષ્ણુ ન્યારે ર્સણું છોડે 
છે એ વેળા ત્રણ ગોપબાળકોાગ દોડી આવવું અને રાધા, ફૃશણુ તથા 
ગાપગાષીએ એેો રાસ રમવે 
સાલણીઃ માલણુ વિવિધ ફૂલયાં વીણ્વાને કુંજતવનમ ન્નય છે. ઊંચી 
ગાળે મન્ટરીને અનિલના આવેગે લહેરતી નિકાળે કે. કોકિલા, મોરલા 
સહુ આતદમાં આવી જઈ નૃત્ય કરે છે. અને માલણુના અંતરમાં પણુ 
સહજ આંબાડળે હીંગવાની શઊર્ખિ તતગે છે. હીંચકે હીંચરતાં ફૂલની માળા 
ગૂ'થ્ે છે. ત્યાં તો રસધેલી મસ્ત મુરલીના સર સૃ'ય્ાય છે, અને માલ- 
ગીના હાથમાંથી ફૂલછાબ પડી શય છે ફૂલડં વેરાય છે. માળા અધૃરી 
રહે છે અને એતા સુખ પર આશ્ચર્યની રેખાઓ તરવરે છે. 

ધીમે પગલે છપાતા કન્હેયો આવે છે અને ગોાપીતી આંખે મીંચા 
દે છે. ગોપીને જગુ થઈ જય છે, ક આ મસ્તી ડન્કૈયા સિવાય કેની 
હોય? ઘનક્યામને વિનવે છે. અને પોતાને હસ્તે %[થેલી અધૂરી કુઝુમ- 
માળા કૃઇ્મને કઠે આરેપે છે અને દિલિડાંના દે દેવનાં એોવારગાં વારે? ' 


પક 


સ્વદ્યાસીઃ રથળઃ મંદિરને દેખાવ. વસ્રપરિધાનઃ થી કતુ દેયાઈના થિત્રમાં 
દર્શાવ્યા મુજબ. મંદિરના પરછ ભાગમાં પૂજ્નતી સામત્રી-દીપ અને ધૃપ, 
ફૂલ અને ચુલાળ વગેરે પડયાં છે. વંટડીએ ધીમે ધીમે વાગે છે અને 
ઝાંઝરના ઝમકારે દેવદાસી મંદિરમાં પધારે છે. પ્રથમ ક્ત પગથી (નૃભથી) 
તાલ દર્શાવવા અને હાથના હાવભાવ બતાવવા, પછી જમણી બાજીશે 
ત્રીવા નમાવી, અંખોડલે ગૃ'થેલી વેણી ડાળે હાથે બતાવવી. ત્યાર પછી 
ફૂલમાળ, ફૂલકુંડળોા, ફૂલકંકણોા અનક્રમે. 

ગ્રેમે વિશ્વ્મંદિરે,--એક પગ ધુંટણિષે તમાવી, બીજે પગ પાછળ . 
નમાવવા અને અધૂકડા બેસી દીય સળગાવવે।. દીપ સળમ્રાત્રી ઉરન્યોત- 
ના ભાવ બન્ને હસ્તવિસ્તારથી બતાવવા. ધૂપદાનીમાં ધૂપ લઈ જથણે 
હાથે આરતી ઉતારવી. છેવટે દેવદાસીનું વૃત્ય શરૂ થાય છે. ' 

“વાજે . . . ઘૃમરે' વીણા વાજે છે, હોલ પર થાપ પડે છે અને દેવદાસી 
પૂજતમાંથી એકદમ ઊઠે છે (તોડા લેવા), બન્ને પગેથી તાલ દે છે, 
અને ત્રિભંગ રચે છે. એ ભાવ પૂરે થતાં તુરત જ ઊઠી વૃત્ય રર 
કરે છે. અતે “અંગ ઘૂમરે'--આખા અંગમાં જૃત્યતું ધેન વ્યાપ્યું હોય તેમ 
આંખો ગ્રીણી કરી બત્તે હસ્તથી અંગ પરતો થાક દર્શાવે છે. ધીમે 
ઘીમે તીચે નમે છે, આંખે ચકકર આવે છે અને અંતે તીચા તમી મા- 
છાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ કરતી બન્ને હસ્ત જેડી મૂર્તિને પ્રાર્થે છે. * 
પતિહારીઃ ઝાંઝરતે ઝમકારે પનિહારી પધારે છે. ઉજમાળી ઉઘાને 
સૂરજઘડુલો બનાવી આકાશમાં જળ ભરવાતા કેડ જગ્યા છે. પનિઠારી- 
ને આકાશગંગાનાં જળ ભરવાં છે, પરંતુ મેડલું નાતું છે, શી રીતે એ 
આકાશગંગાને ન્હાના શા બેડલે સમાવે? (એ અંગે થતી નિરાશા અને 
સૂંઝવણ). છેવટે પથિકતે પાણી પીવરાવતી હોય એ દશ્ય રજૂ કરવું. 
સુરલૌઃ યમુના કિનારે મોહન મધુરી બંસરી ખૃજવે છે. ી 

પનિહારીઃ જુમતાના જળધાટે જળ ભરવા પનિહારી આવે છે, મે।- 
હનની સુરલી સૂણી ઘડીભર થંભી જઇ જળ ભરવાતું પણુ ભૂલી નય છે. 

મહિયારીઃ રૂમઝૂમ રણુકારે મટુકી શિરે ધરીને ગાવાલણુ લટકસ#ક 
આવે છે. એ પણુ વેણુવાદનમાં જ્ઞાન ભૂલી ડોલે છે. 

છ્૪ 


કૃધણુ: છેવટે ફૃપ્ણુ ગગરી કાંડી--મટુકી છોડી, ત્રન્તસ્તી તારીઓને 
ગસ રમવા ખોલાવે છે અને ગાોપગાોપીઓને રાસ રચાય છે. 


વીર્પૂજનઃ દક્યઃ રજપૃતની રણુવિદાય. ર૦૪પૂત અને રજપૂતાણી. રજ- 
પૂતા'જ્ી પૃજનથાળમાંથી વીરવાટે ફૂલડાં વેરતી પધારે છે. વારને કુકૃમને 
ચાંદલો કરે છે; અક્ષતથી પૃ કરે છે; ફૂલમાળા આરેપે છે; એવારણાં 
એાવારે છે અને વહુળાકારમાં ઘૂમી “શરા ઘૂમે! રણુધાટે'ના અભિનય જ- 
ણાવવા. સાફે। પહેરાવી કમરે શમશેર બાંધવી અને માતૃભૂમિની આઝાદીના 
ગંદેશ પાદંવતાં રજપૂતાણીએ વીરતે નમન કરવાં. 

વસતે।ાત્સવઃ નૃત્યઃ વચંતની રેલ રેલાઇ રહી છે, મધમઘ સુરભિવતાં 
પ્રકુદ્દ પુષ્પો મહેકે છે (કૂલ વેરવાં અને કુંકૃમ ખેરવાં). મોરલિયાએ . . પ્રેયાં 
(પૂજ્તના અભિનય); આખ્નકુજે કોકિલા ટહુકે છે (ઘંટડી વગાડવી); ઢેલડી 
નાચે (તૂપુરના રણકાર); ઊર્મિના આવેગ ઉક્ઞાસથી જણાવવા. “વિવિધ. .. 
--૦ડાળે હીંચે'--ડાળે હોંચતા હોય એમ ડોલન બતાવવું. અને એ સમયે 
વ્ગંતદેવી વે'ગ્ી સહાવી ચુંદડીને ક્રદર કૃરકાવતી પધારે છે. એના સુપ્મ 
પર ઉલ્લાસ છે, તનમનાટ છે, યૌવન અને રસના અભિલાય છે. ઝીજી 
ઝીણી વેણુ વાય છે. કે'ક મતુજે રંગ રેલી ચીર ભીંજવે છે. કોઈ રાસ 
રમે છે અતે કેમ ઉત્સવના રંગમાં સૈ! મસ્ત બને છે. 


વર્ષા તે વાદળીઃ વર્ષા, વાદળી અને મેઘરાજ. લીલુડી ચુંદડીમાં વર્ષા 
દેવી પધારે છે, વર્ષાનાં બિદુગાં વ્યોમમાંથી ટપકે છે અને પોયણાંની 
પાંદડીએ પડે છે. એ અંગુલિના વળાંકથી પંકજતી મુદ્દાથી જણાવવું. 
વર્ષા તાલનૃત્ય કરે છે અને ઘડલી ૭લકાવે છે ને આનંદનૃત્ય કરે છે. 
ગંતે વર્ષા ને વાદળી મેઘરાજને વિનવે છે. છેવટે વર્ષા, વાદળી ને મેદ્ર- 
રાજનું સમૃહનૃત્ય થાય છે અને એથી સૃણિ સલિલે સીંચાય છે. રંત્રભૃખિના 
પડદા પાછળઘી મોર ખોલાવવા, વર્ષાના જેવો અવાજ કરવો, ટોલ 
વગાડવા વગેરે. 


ગૅક્તેઃ એક બાળાએ શ્રેત વસ્તોમાં સત્ત્ઝ થઇ શ્વેત વાદળી ખનવું. 
ખીછગો સ્પામ, ત્રીછઝે ચંદ્કા થવું અને એક જણે ચંદ થવું. 


૪પ 


ખીજના ચંદ્રના આકારને! વર્તુળાકાર ચદ શિરતી પાછળ રાખવો. 
શ્રેત વાદળીને ચંદ્રની સાથે રિસામણાં થાય છે, સ્‍્યામ વાદળી મલકાય 
'છે અને ચંદ્રની નછક આવી શાંગારના ભાવ પ્રદરિત કરે છે. ત્યારે ચંદ્રિકા 
વ્યોમવિદારે આનંદવૃત્ય કરે છે. “અમૃત . .. ડૂબવાં'--અમૃતકૃપીથી અમરત 
રેડવાને અભિનય કરવે।. જાતે પીવું.અને “ચાંદની...ઝૂલવ।'--ઝૂલનદર્શાવવું. 


સ્વાગતઃ મંડપઃ લીલાં તોરણિયે મેડપ લચી રલ છે. તોરણે તોરણે 
ચમકતી ઝૂલ ઝૂલે છે. અતે નહાતી બાળાએ કૂલગાં વેરતી અતિથિતે , 
સત્કારવા પધારે છે. પહેલાં માલણુ આવે છે. _ફૂલવીણુન, ફૂલર્ગુંશતતા 
અભિનય ડરે છે અને અતિથિને ફૂલમાળા અર્પણુ કરે છે. પછી પૃત્ત-' 
રણુ પૂજનથાળ લઇ પૂજવા આવે છે. પૂજનથાળમાં પૂજનની શામમ્રી. 
રાખવી. ત્યાર પછી દેવદાસી આવે છે અતે નૃત્ય ડરે છે. આ પ્રમાણે 
રજૂ કરવાથી સ્વાગતગીતમાં વૈવિષ્ય રજૂ થશે. 


વતવસંતની વાડીસએઃ વસંત ત્રકતુના આગમતે નવપક્ષવિત કુંજે ફૂલડાં- 
ના ફાલ કાલી રહા છે. ફૂલ વીણુવાને બાળાએ વનમાં જાય છે. રૂમ- 
ઝૂમ નૃપુર રશુકે છે. તેમણે નવરંગી ચુંદડી પહેરી છે ફૂલડાં પણુ નવ-. 
રંગી છે અને નવરંગી પતંગિયાં સાથે ઊડવા બાળાએ યત્ન કરે છે, ત્યાં 
તો આંખબાડાળે કોયલરાણીના ટહ્રકાર સૃણાય છે. આશા, ઉલાસ, રગ 
રેડતી મૈવનકોકિલાએ (ફૂલબાળાએ।)ને આતંદ થાય છે. આશા, ઉલ્લાસ 
અતે નગૃતિના અભિનય કરવા. પ્રકુલ્ર સરવરે પાંદડી હીંચે છે. ફૂલડાં 
એટલાં બધાં ફાલ્યાં છે કે એ ફૂલડાં વીણુવાને ફૂલભાળાએની છાબડાં 
બહુ જ તાતી છે. અને એથી તેશ્નો મૂંઝાય છે છેવટે કૂલ વીણુતાં 
સૌ! આનંદવૃત્ય કરે છે. ી 


ઉષાકુમારીઃ ઉપાક મારી તારકફૂલડાં છાભમાં વીણુવાને ઉ-મત્ત થઇ છે. 
અંબરગોખે દીવડા પૂરવા. રંગભૂમિ ઉપર દીવડીએ રાખવી અને વારા- 
કરતી દીપક પ્રગટાવવા. એથી ઉષાના આગમનથી પ્રભાતમાં પ્રકાશ 
થાય છે એ જણાશે. ઉષાના મ્રથમ કિરણોથી પંકજ ગ્રગટે છે. પાંદડી- 
એ વિકાસ પાસે છે, પકજતા વિકાસની મુદ્રા દર્શાવવી. 


ન્ન્ઝ્કક્ક્ક્ડ્‌ ન 0 
ક*---- ર ( પ ત્‌ 
તકે ત્ર જિ! ન ટ/ કે. જક છી ૭ & 


